USISEME 
UONGO! 


Kwa hiyo uvueni uongo, 
mkaseme kweli kila mtu na jirani yake; 
WAEFESO 4:25 


Usimshuhudie jirani yako uongo. KUTOKA 20:16 


Wanaozingatia ubatili wa uongo huacha rehema zao wenyewe. 
YONA 2:8 


Msimlipe mtu ubaya kwa ubaya. Fanyeni mambo yaliyo sawa 
machoni pa watu wote. na tuenende kwa unyofu kama mchana; 
si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na ufisadi, si kwa ugomvi na 
husuda. WARUMI 12:17; 13:13 


Kutunza mambo ya haki, si tu mbele ya Bwana, lakini pia mbele 
ya watu. 2 WAKORINTHO 8:21 


Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote 
yaliyo ya staha...yatafakarini hayo. WAFILIPI 4:8 


...Ishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na 
uaminifu. 1 TIMOTHEO 2:2 


...katika mambo yote nia ya kuishi kwa uaminifu. 
WAEBRANIA 13:18 


Yeye asemaye, Nimemjua, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, 
wala kweli haimo ndani yake. Ni nani aliye mwongo isipokuwa 
yeye akanaye kwamba Yesu ni Kristo? Yeye ni mpinga-Kristo, 
anayemkana Baba na Mwana. 1 YOHANA 2:4,22 


Mtu akisema, Nampenda Mungu, naye anamchukia ndugu yake, 
ni mwongo; kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye 
amemwona, hawezije kumpenda Mungu ambaye hakumwona? 
Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye 
Mungu ampende na ndugu yake. 1 YOHANA 4:20-21 


Nimewachukia wale wanaozingatia ubatili wa uongo, lakini 
ninamtumaini Bwana. Midomo ya uongo na inyamazishwe; 
wanaonena maneno ya uchungu juu ya wenye haki kwa majivuno 
na dharau. ZABURI 31:6,18 


Heri mtu yule amfanyaye Bwana kuwa tumaini lake, asiwaangalie 
wenye kiburi, wala hao wanaogeukia upande wa uongo. 
ZABURI 40:4 


...Vinywa vyao wasemao uongo vitazibwa. Atendaye hila hatakaa 
ndani ya nyumba yangu; ZABURI 63:11; 101:7 


Uniondolee njia ya uongo, na unipe sheria yako kwa neema. 
Nauchukia uongo na kuuchukia, lakini sheria yako naipenda. 
ZABURI 119:29,163 


Ee Bwana, uiponye nafsi yangu na midomo ya uongo na ulimi wa 
hila. ZABURI 120:2 


Haya sita BWANA anachukia nayo; naam, saba ni chukizo kwake; 
Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu 
isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo 
mwepesi kukimbilia maovu; shahidi asemaye uongo, na yeye 
apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. MITHALI 6:16-19 


Yeye afichaye chuki ana midomo ya uongo, na yeye atoaye 
masingizio ni mpumbavu. Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa 
na dhambi, bali yeye azuiaye midomo yake ana hekima. Ulimi wa 
mwenye haki ni kama fedha teule; Moyo wa mtu mbaya haufai 
kitu. MITHALI 10:18-20 


Mawazo ya mwenye haki ni adili, bali mashauri ya wasio haki ni 
udanganyifu. Asemaye kweli hutangaza haki, lakini shahidi wa 
uongo hutangaza hila. Kuna asemaye kama kutoboa kwa upanga, 
lakini ulimi wa mwenye hekima ni afya. Mdomo wa kweli 
utathibitika milele; Bali ulimi wa uongo ni wa kitambo tu. Hila imo 
mioyoni mwao wawaziao mabaya; Bali washauri wa amani ni 
furaha. Mwenye haki hatapata ubaya wowote, bali waovu 
watajazwa maovu. Midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, 
lakini watendao uaminifu ndio furaha yake. MITHALI 12:5,17-22 


Mwenye haki huchukia kusema uongo; MITHALI 13:5 


Shahidi mwaminifu hatasema uongo; Bali shahidi wa uongo 
atasema uongo. Hekima ya mwenye busara ni kuelewa njia yake, 
lakini upumbavu wa wapumbavu ni udanganyifu. Shahidi wa kweli 
huokoa roho za watu, bali shahidi mdanganyifu husema uongo. 
MITHALI 14:5,8,25 


Mtu mwovu husikiliza midomo ya uongo; na mwongo hutega sikio 
kwa ulimi wa uovu. Maneno mazuri hayampasi mpumbavu; 
sembuse midomo ya uongo haimpasi mkuu. MITHALI 17:4,7 


Afadhali maskini aendaye katika unyofu wake, kuliko mtu 
mpotovu wa midomo na mpumbavu. Shahidi wa uongo hatakosa 
kuadhibiwa, na asemaye uongo hataokoka. Shahidi wa uongo 
hatakosa kuadhibiwa, naye asemaye uongo ataangamia. Tamaa 
ya mtu ni fadhili zake, na maskini ni bora kuliko mwongo. 
MITHALI 19:1,5,9,22 


Mkate wa hadaa ni mtamu kwa mtu; lakini baadaye kinywa 
chake kitajawa changarawe. MITHALI 20:17 


Kupata hazina kwa ulimi wa uwongo ni ubatili unaotupwa huku 
na huku kwao watafutao mauti. MITHALI 21:6 


Yeye achukiaye hujidanganya kwa midomo yake, na huweka hila 
ndani yake; Asemapo maneno mazuri, usimsadiki, maana mna 
machukizo saba moyoni mwake. Ambaye chuki yake imefunikwa 
kwa hila, uovu wake utaonyeshwa mbele ya kusanyiko lote. 
Achimbaye shimo atatumbukia ndani yake; Ulimi wa uwongo 
huwachukia wale ambao huteswa nao; na kinywa cha 
kujipendekeza hufanya uharibifu. MITHALI 26:24-28 


Usiitwe mchongezi, wala usivizie kwa ulimi wako; maana aibu ni 
juu ya mwizi, na hukumu mbaya juu ya ndimi mbili. MHUBIRI 5:14 


